
Mánaðarrit til stuðnings frjálslegri trúarshoðun. 


5l 

OpT hefir það verið sagt og er að líkinclum allvíða sagt eun þann 
dag í dag, að efi. um guðdómleg sannindi sé ein hin mesta synd, er 
hugsast getur, menn hafa verið hraktir hurt úr landi, menn hafa 
verið á báli brenndir, ef það hefir orðið uppvíst, að þeir hafa haft 
þenna efa; en þó er því svo varið, að margur maðurinn getur ekki 
látið það vera, hversu mikið, sem hann reynir til að stríða á móti 
þessum efa. Ef hann er ekki sannfærður um, að eitt só svo eða svo, 
þá efast hann um það, optlega vill hann af alhuga komast að hinu 
sanna, hann leitar og leitar, og það er einmitt efinn, sem kemur 
honum til að leita; það er efinn, sem er aðalhvötin fyrir hann, að 
leita hins sanna. Mér er t. d. ómögulegt að trúa því, að G-uð hafi 
farið að láta sól og tungl standa kyrrt til þess að þóknast eða 
hjálpa jafn vondum manni og Jósúa og jafn grimmri þjóð og Gyð- 
ingar voru í þá daga, til þess að þeir gætu líflátið sem flesta, en 
afleiðingin af þessum efa mínum er sú, að ritningin raskast og er 
ekki lengur hókstafleg. Hún verður ekki lengur guðdómleg, heldur 
mannleg. Hvernig sem ég reyndi til, væri mór ómögulegt hinsvegar 
að treysta eða elska Guð, sem þannig væri. Eg get ekki elskað 
Guð, nema ég finni það og trúi því, með sjálfum mór, að hann sé 
góður, að hann sé betri, en óg er. Þessi efi, sem ég ræð ekki við, 
hann kemur mér til að taka þá veru, sem ég hugsa mér að sé allt 
hið fegursta, fullkomnasta og besta, fram yfir nokkrar prentaðar eða 
skrifaðar hækur, sem. ég finn og get sýnt, að eru fullar af mótsögn- 
um, sem margar hverjar hafa verið skrifaðar mörg hundruð árum 
seinna, en menn allt til þessa hafa ætlað, og ekki af mönnum þeim, 
sem þær eru eignaðar. Þetta hafa allt verið talin guðdómleg sann- 
indi um margar aldir, en efinn, sem vakti mig og eins hefir vakið 


Ritstjóri: MAGN. J. SKAPTASON. 


GIMLI, MAN. MAI 1893. 







— 66 — 


mavgan manninn, kemuv mév til að leita, og þegav ég fev að leita, 
þá lilýt ég, að kasta því, sem guðdómlegu, ev mév í bevnsku var 
talin trú um, að væri jafn-heilagt og Guð sjálfur. Þessi efi hjá 
mér, eða hvevjum þeim, sem hafa hann, er ekki annað, en ást til 
sannleikans; hann hreinsar hina æðstu vevu af glæpum og löstum og 
bvígslum, sem á liana evu bovin af rammtvúuðum bókstafsmönnum. 
Hvev, sem þannig efast, hann genguv fram til að verja skaparann 
sökum, sem á hann eru bovnav. Sannarlega er það svo, að þeir,sem 
bókstafnum tvúa þeir, sem bókstafinn viðurkenna, eins og öll hin 
lútevska kivkja gjöriv (sjá Augsbovgarjátninguna), þoiv gjöva allir 
skapava himins og jarðar að einhverri ófreskju. Hann er eptir bók- 
stafnum grimmur, heiptúðgur, hefnigjavn, þarf að vera að bæta um 
verk sín hvað eptir annað; hann verður eptir því ófullkomnavi, en 
menuivnir almennt eru; öllum þessum ábuvði kemur þessi efi manni 
til að hrinda, og því er hann eigi synd, heldur hin stærsta dygð. 
Hann sekkur engum niður í víti, holdur leiðiv alla til Guðs ríkis. 

Það er almennt álit manna, að mikíll þorvi presta efist um, 
eitt eður annað atriði í trúmálum eitt eðuv annað af því, semalþýða 
hefir álitið jafnheilagt og Guð sjálfan. Kirkjudeildirnav ensku hér 
vestra liggja í hövðustu deilum innbyvðis um‘-’þessháttav mál nú sem 
stendur og allbúið, að svo sé hjá Islendingum, sem öðrum þjóðum; 
—en jþá kemur fram spuvningin um það, hvað prestur sá skuli 
gjöra, sem þannig er ástatt fyrir; og hún kemur reyndar eins fvam 
þótt presturinn efist ekki sjálfuv, þav eð hann má vita það, ef hann 
hugsar nokkuð um það, að allur heimuvinu efast í þessum málum, 
að heita má. A hann að hepta hjá sér hvötina, að leita sannleikans 
og láta sem hann heyri ekki, hvað fvam fev í kringum hann, eða á 
liann að loka munni sínurn og þegja, ef hann sér, að eitthvað er 
bogið við sína gömlu bavnatrú. Ilann er ráðinn þjónn safnaðavins, 
að fræða söfnuðinn um guðdómleg sannindi. En hvernig getur 
hann kennt söfnuðinum það, sem guðdómlegan sannleika, sem 
hann veit, að ekki er þaðl Eða, er nokkuv sá söfnuður til, sem 
vilji halda pvest og launa honum til þess, að skvökva að sér? eða 
helduv söfnuðuvinn prestinn til þess, að p ,- ''sturinn skuli viðhalda 
hinuni gömlu, lágu og óvirðulegu hugmyndum um Guð? að hann 
skuli leiða söfnuðinn hálfblindandi þá leið,' sem báðiv vita að er 
röngi Yæri svo, þá væri þetta hið öfuga við alla sanna guðsdýrk- 
un. Því hver sem ekki virðir sannleikann, hann dýrkar ekki Guð. 
En efanum getum vér ekki útrýmt, hann er einn hluti sannleiks- 
hvatarinnar, sem skaparinn hefir lagt í sálir mannanna, til þess að 


—67- 


leiða'.'þá til meiri fullkomnunar og meirí þekkingar. Blossaður veri 
því þessi efi, sem ein hin besta Guðs gjöf; bann kemur oss til, að 
leita sannleikans, lrann lætur oss iinna nýjar og nýjar dásemdir skap- 
arans, hann veitir hjörtum vorum liærri og veglegri hugmyndir um 
vorn himneska föður, hann hvetur oss til að leita, hins sanna og 
góða og fagra; hann veitir hjörtum vorum frið og ró í ávöxtunum, 
sem verða af þessari leitun, en ávextirnir verða þeir, að skaparinn 
verður fegurri, elskulegri, heilagri, fullkomnari og betri, en kirkjan 
hefir kennt oss, og þær hugmyndir lypta oss upp til hans, hinar 
fyrri hugmyndir drógu oss niður, því þær voru lægri en vér erum 
sjálfir, þessar skuIu hefja oss upp, og hvetja oss, til að stunda allt, 
sem er fagurt og gott og dýrðlegt og elskulegt. 

Hvað ritninguna snertirjog efann um eitt eður aunað atriði 
hennar, eina eður aðra setningu hennar, eitt eður aunað hryðjuverk- 
i ð, sem hún ber sKaparanum á.brýn, þá sér maður fijótt, að þess 
konar efi getur ekki verið nein dauða-synd, er steypi mönnum í 
eilífa glötun, er menn hugsa til þess, að ritningin er bókmennta- 
sar/a Gyðinga-þjóðar, besta og æruverðasta bók, en þó sú bók, sem 
menn hafa fullan rétt á að rannsaka, prófa og leggja undir dóm skyn- 
seminnar og bera saman við aðrar samskonar bækur -annara forn- 
þjóða, sem nrargar hafa það fram yfir ritningu vora, að þær eru 
miklu eldri, enn hún. 


Hugleiðingar um ritninguna. 

[Framhald.] 

Davidson segir á þessa leið : ,,hvað snertir meðferð Esra (458 
f'. Kr.) á Mósesbókunum, þá er óhætt að segja það, að hann bætti 
við þær; —bjó til ný boð, nýja siði í stað liinna eldri og jafnhliða 
þeim. líann tileinkaði Móses margt, sem var miklu seinna ritað.“ 
(Canon of the Bible bls. 20—21.) „Yér vitum að gamlir spádómar 
voru gefnir út um herleiðinguna og rétt á eptir. Monn, sem 
höfðu spádómsgáfu, skrifuðu í nafni hinna miklu spámanna, bættu 
í bækur þeirra nýjum köflum, eða skrifuðu þær upp og löguðu 
þær. Hinir 35 kapítular Esajasar og 50. og 51. kap. í Jerem. er u 



■ 68 — 


sönnun þess.“ (Canon of the Bible bls. 44—45.) „Ac5 vísu mun 
það áreiðanlegt, að eptir að búið var að ákveða, hverjar bækur 
gamla Testam. sKylclu helgar teljast, fóru menn að gjörast mjög 
nákvæmir í uppritun bókanna, töldu jafnvel stafina og orðin í 
bókunum, til þess að sjá, hvort ekkert hefði úr fallið, en þetta var 
ekki fyrri, en um árið 100 f. Kr. í fyrsta lagi, og á tímanum á 
undan voru menn ekki svo nákvæmir, það sýna hinar, því nær, ó- 
tölulegu mótsagnir og villur bókanna. 

Ef einn eður annai skrifaði upp bók eina að nýju, þá breytti 
liann henni og bætti við hana, sem honutn sýndist. Ef hann hafði 
fyrir sór tvær bækur, er hann taldi hafa jafnt gildi, þá tók hann út- 
drátt úr báðum og tengði svo kaflana saman eptír því, sem honum 
])ótti við eiga.“ Svo segir prófessór Smith. 

Þannig er allt á reiki og verður ætíð á reiki, hvenær bækur 
ritningarinnar hafa verið skrifaðar. Og þótt vór kæmumst að vissu 
um, hvenrer þær voru fyrst gjörðar úr garði, sem nú eru þær, þá 
kæmi upp aptur spurningin um það, hvenær voru þá þær bækur 
fyrst ritaðar, er þessan voru skráðar eptir? Yér verðum því að reyna 
að fara, sem næst vér getum um aldur bókanna án þess, að hafa 
fulla vissu hvenær hver ein var rituð. 

Þá er næst athugandí hinn áætlaði aldur hinna elstu og 
yngstu bóka liins gamla og nýja Testamentis. 

Fyrrum ætluðu menn, að Móses hefði skrifað hinar fyrstu 
fimm bækur gamla Testam., nálægt 1500 árum f. Kr.. Eneptirþví, 
sem menn hafa rannsakað það betur og betur, þá eru menn farnir 
að hverfa frá þeirri skoðun. Mjög fáir, af þeim, ev leggja stund 
á þesskonar rannsóknir, ætla, að nokkur þessara bóka sé rituð fvr, 
en á ríkisárum Manasses (696—641 f. K.) eða Jósía (636—609 f. Kr) 
þó að sum atriði siðalögmálsins kunni að vera eldri. (Sbr. Kuenen 
llegister of Israel, II. bindi bls. 152, 153, 191 og 307.) En bækur 
þær, sem að líkindum eru elstar eru spámennirnir Amos, Hósía og 
Mikka, og munu þeir hafa ritað bækur sínar á áttundu öld fyrir 
Krist. 

Hinar aðrar bækur gamla Testam. voru ritaðar seinna, allt frá 
þessum áður greinda tíma og til 100 árum f. K., súmir segja 400, en 
mjög er þhð óvíst. 

Hvað nýja Testam. snertii', þá ætla sumir, að bækur þess 
hafi verið ritaðar frá 50—100 árum e. K., en aptur ætla aðrir, að 
nokkrar bækur þóss hafi ekki verið ritaðai' fyr, en 175 árum e. K. 

í stuttu máli að segja, þá er það, að minnsta kosti, víst, að 



—69— 


h inar ýmsu sagnir, æíisögur, skáldrit, spádómar, bréf eöa bækur ritn 
ingarinnar hafa verið full 1000 ár að skapast. Hefir sumt af ritum 
þessum verið samantekið á hinum fyrstu menningar árum Gyðinga- 
þjóðar, þegar þjóðin fór fyrst að gefa sig vrð bókmenntum, en 
aptur hafa aðrar og það meiri hlutinn af hókum ritningarinnar ekki 
vcrið skráðiir fyrri, en þjóðin hafði kynnst hinum ýmsu austurlanda 
þjóðum og menning þeirra, svo sem Púnverjum, Assýrum, Persum, 
Grikkjum og Rómverjum. 

Ef vér förum nú að bera aldur ritningar vorrar saman við ald- 
ur hinna annara helgu bóka þjóðanna, þá sjáum vér fljótt, að cnginn 
hluti ritningar vorrar getur hafa verið skrifaður fyr, en nokkur hundr- 
uð árum seinna, en hinir elstu kaflar Veda hókanna og Zend Av- 
esta, sem hinir bestu austurlanda fræðingar segja, að í seinasta lagi 
hafi verið skrifaðar 1000—2000 árum fyrir Krist. Dr. Haug segir, 
að hin elstu kvæði Veda-bókanna geti ekxi verið rituð seinna, en 
2400 árum fyrir Krist (1600—1700 árum á undan hinum elstu bók- 
um ritninga? vorrar), sjá ennfremur Whitneys Oriental and Lin- 
guistie Studies bls. 21,73, og Max Mullers Chips I. B. bls. 11. 

Aptui' sjáum vér, að allt nýja Testamentið og máske nokkrar 
bækur gamla Test. er ritað seinna, en nokkur önnur hinna helgu 
bóka þjóðanna, að undanteknum Kóraninum og Eddum norðmanna, 
Kóraninn er sKrifaður á 7du öld e. Kr.. 

Þá eru ritliófundar bókanna. Þetta hafa hinir bestu fræði- 
menn verið að rannsaka nú í hin síðastliðnu 50 ár, en lítið orðið 
ágengt. Um fullan helming bókanna í ritningunni vita menn ekk- 
ert hver hafi ritað þær, eða hvenær þær hafi verið skrifaðar. Eins 
og áður hefir verir skýrt frá eru margar þeirra samdráttur úr eldri 
bókum. Raunar eru flestar þeirra tileinkaðar einum eða öðrum höf- 
undi. En vér þurfum ekki langan tíma eða mikla rannsókn til 
þess að sjá það, að það þýðir ósköp lítið, þó að nafn einhvers höfund- 
ar standi við eina eður aðra bók. Það þarf meira til að sanna það, 
að hún sé rituð af þeim, sem menn hafa eignað hana. Hinir ným 
fræðimenn, svo sem Eichhorn, De Wette, Ewald, Davidson, Kue- 
nen og hinir frægustu ritdómarar aldarinnar hafa Ijóslega sýnt það 
að flestar hinar markverðari bækur gamla Testamentisins hafa verið 
ritaðar af fleirum en cinum höfundi, hver þeirra; og opt er það, að 
bók ein er rituð af tveim eða fleiri mönnum, sem lifa sinn á hvorri 
öldinni. 



—70- 


BÆKUR GAMLA TESTAMENTISINS. 

Hvað liinar 5 bækur Mósesar snertir, þá er þegar búið að 
gjöra það ljóst, að Móses getur ómögulega verið bofundur þeirra, að 
minnsta kosti ekki í því formi,sem þær cru í nú. Það er áreiðan- 
legt, að þær cru samdráttur teknar saman af fleiri böfundum. Eitn- 
ingar fróðir menn þykjast, að minnsta kosti kenna þar þrjá höf- 
unda og þrjú aðgreind rit, or þeir nefna hið eldra elohiska, hið 
yngra elohiska og hið jehoviska rit. Segir Davidson rithöfundur, 
að hið elsta jehoviska skjal geti ómögulega verið eldra en árið 1000 
f. Kr. og Ewald ætlar, aö hin clsta sögulega frásaga í Móses-bókuu- 
um geti ekki verið eldri, (sjá Ewalds Ilist. of Israel I. B. bls. G3— 
96) og sjáum vér þá, að því nær 500 ára tímabil liggur á milli daga 
Mósesar og þess, að bækur þær voru samdar, er segja frá gjörðum 
hans. Saga Mósesar hefir því hlotið að ganga mann frá manni,sem 
munnmælasaga um fleiri hundruð ár. En nú segir 1. bók Mós. frá 
atburðum, er ske áttu 300—2500 árum fyrir daga Mósesar. Hvort 
ætla menn, að sú saga hafi átt að gnnga í munnmælum öld eptiröld 
um þúsundir ára? cða ætla menn, að feðurnir gömlu hafi stungið 
niður hjá sór punktum á minnisblöðum, sem Móses svo hati safnað 
saman. En þá verða menn að gæta þess, að Gyðingar þekktu ekkert 
stafrof fyr, en um eða cptir daga Mósesar og var þó ófullkomið, því 
að í það vantaði hljóðstafina. 

Alit þeirra manna, er best hafa rannsakað austurlandamál og 
austurlandafræði er það, að allar liinar 5 bækur Mósesar hafi verið 
skráðar í því formi, scm þær eru í nú af rithöfundi eða rithöfund- 
um, er lifað hafa einum sex eða sjö hundruð árum seinna, en Móses. 
En, hvcrjir þeir rithöfundar haíi verið, getum vér aðeins getið oss 
til. Stöðugt vex efi manna á því, hvort það sé nokkuð í öllum 
þessum 5 bókum Mósesar, er menn með nokkurri vissu gcti honum 
eignað, jafnvel tæplega tíma þeim, er hann lifði á, að undanteknum 
hinum 10 boðoi'ðum, þó í styttri mynd, og þrem eða fjórum brotum 
öðrum. 

Ætla mcnn að hið fyrsta, sem ritað hafi verið hjá Gyðingum 
séu hin „tíu orð“ eptir Móses, er seinna voru gjörð að hinum tíu 
boðorðum, sem vér höfum og þó í tveim útgáfum, er ekki bor aiveg 
saman sjá 2. bók Mós. 20 kap. og 5. bók Mós. 5. kap. —Svo er 
það og mjög líklegt að ýms lagaboð og siðareglur megi annaðhvort 
tileinka Móses sjálfum eða samtíð hans, enn fremur áfangastaðina í 



—71— 


4. bók 33. kap., lofsÖDg Maiiu systur Arons 2. bók Mósesar, sem 
þó að líkindum heíir verið styttri í fyrstu en lengdur seinna. Þá 
er enn lofsöngurinn yfir falli Iíesbonborgar 4. bók Móses 21. kap. 
27—30. vcrsi, og er þetta allt í ritningu vorri, er verið getur frá 
tímum Mósesar. Svo segir Davidson. —Þá cr það og ljóst, að 5. 
bók Mósesar^er rituð af öðrum böfundi, en hin 1. eða 2. eða 3. eða 
4. og að höfundur 5. bókar Mósesar sé yngstur þeirra allra. 

Jósúabókin, Dómarabókin, Samúelsbækurnar og Konungabæk- 
urnar eiu samtíningur af eldri ritum. Ætlar Davidson að rithöfund- 
ur hinnar 5. Mósesbókar hafi lagt á þær hina síðustu hönd. 

Kronikúbækurnar, Esrabók og Kehomía virðast upprunalega 
hafa verið ein bók og ekki gömul, fráleitt eldri en 400 árum f. Kr.; 
rituð 136 árum eptir að Gyðingar komu úr horleiðingunni, cn eigi 
þekkja monn nafn þess, er ritað heíir. 

Esrabók heíir að líkindum verið rituð um sömu mundir—af 
til vill á Persalandi. £r höfundur bókar þeirrar óþekktur og bókin 
mjög óáreiðanleg í sögulegu tilliti. 

Hver skrifað hafi Jobsbókina eru menn í mjög miklurn efa 
um og eins um hitt, á hvaða tíma hún hafi vcrið rituð. Að líkind- 
um hefir hún verið rituð einhverntíma á dögum Jósúa um 600 f.Kr., 
að fráskildum einstökum greinum, er seinna hefir verið skotið i nn í 
liana. En ekki vitum vór neitt, livor er höfundur hennar. 

Sálmarnir hafa skrifaðir verið af ýmsum mönnum, allt frá 
Davíð og niður til daga Makkabeanna, eifeþivað 175—100 árum fyrir 
Kr.. Eigi vita menn með neinni vissu hvo marga þeirra Davíð hafi 
kveðið; en hitt er víst, að þeir eru mjög fáir. Davíð hefir verið 
manna hagorðastur af Gyðingum og hcfir því verið eignað miklu 
meira í þeirri grein, en honum bar, rétt eins og þoim Esajas og 
Jeremías voru eignaðir hinir og þessir spódómar, sem þeir áttu ekk- 
ert í, eða Salómon orðskviðir þeir, sem hann aldrei hefir skrifað, eða 
Mðses lögmálið, sem fyrst var ritað mörgum hundruðum ára eptir' 
daga Mósesar. 

Orðskviðir Salómons eru að líkindum teknir saman af ýms- 
rm mönnum, einum 4. eða 5. og hafa fengið búning þann, sem þeir 
nú eru í, á dögum Esekíasar konungs. Ekki er hægt að segja hve 
mikið af orðskviðunum sé eptir Salómon, en bókin hefir veriðeign- 
uð honum sökum þess, að hann liefir átt meira í henni en aðrir. 

Lofsönginn, eða ástarkvæðið, hefir Salómon að líkindum ekki 
•krifað, þótt það máske sé ritað nálægt tínia hans. 

Prédikaransbók segir Kuenen að áreiðanlega sé rituð eptir 



—72— 


herleiðingnna eptir 536 f. Kr. (Salómon uppi um 1000 f. Kr. ) og 
getur hún því ómögulega verið eptir Salómon. 

Harmagráturinn eða hin 5 sorgarljóð eru kvörtun yfir hinu hág- 
lega ástandi Júdaríkis og Jerúsalem, er Nehúkadnesar hafði lagt 
Júda undir veldi sitt um 600 f. K., og eru þessi 5 sorgarljóð eignuð 
fimm sérstökum höfundum. 

Iívað hækur spámannanna snertir þá hafa menn meiri vissi um 
höfunda þeirra, en hinar fyrri hækur ritningarinnar, þótt menn séu i 
efa um höfunda að sumum þeirra. 

Flestum, ef ekki öllum, kemur saman um það, að sjálfsagt tveir, 
ef ekki fleiri séu höfundar að spádómshók Fsajasar. Siðari hlutinn 
frá 40, kapítula telja monn áreiðanlega, að hafi ritaður verið afóþekt- 
um spámanni nálægt lokum habylónsku herleiðingarinnar um 536 f. 
Kr. og getur því ekki verið eptir Esajas, sem átti að hafa verið 
uppi um 760 f. Kr.. Sama er og að segja um 36.—39. kapítula, er 
getur herferðar Sennakeribs á hendur Júdaríki, er skeði hálft annað 
hundrað árum eptir daga Esekíasar. Þó hafa um enga af hókum spá- 
mannanna verið jafndeildar skoðanir og um Daníel. En nú þykir 
það fullsannað, að í staðinn fyrir að hafa verið rituð við lok herleið- 
ingarinnar, um 536 f. Kr., þá getur hók sú ekki veríð skrifuð fyr, 
en á tímum Makkaheanna, eða 175—100 árum f. Kr.. Sést það á 
þessu, að mikið af spádómum gamla Test. er skrifað löngu eptir, 
Kanske fleiri hundruðum ára eptir, að viðburðir þeir fóru fram, er 
um var spáð. 

BÆKUR NYJA TESTAMENTISINS. 

Þá eru hækur nýja Testameutisins. Er því likt varið og 
gamla Testam. að menn eru einnig í miklum efa um höfunda guð- 
spjalla þess og hréfa. Ef vér snúum oss að guðspjöllunum fyrst, þá 
verðum vér að gæta þoss, að þau hafa 'óll verið rituð upp eptir 
munnmælum og sögusögn. Lengi var það, að menn kunnu ekki 
önnur deili á Kristi, á lífi hans eða kenningum, en þau, er gengu í 
munnmælasögum frá manni til manns. Var það einn til tvo manns- 
aldra, að ekkert var í letur fært af æfisögu hans eða kenningu. Sjálf- 
ur skrifaði hann ekki staf af nýja Test. og gjörði enga ráðstöfun til 
þess að nokkuð væri skrifað. Lærisveinar hans bjuggust einlægt við 
apturkomu hans á hverri stundu, ætluðu, að þá og þá kæmi sú stund 



—73— 


er þeir gætu verið samvistum við hann aptur og væri því ekki nein 
eérstök þörf á að skrifa upp kenningar hans. 

En manna á milli gengu hinar og þessar sögur um einn eður 
annan atburð í æfisögu Krists, um starfsemi hans í Galíleu, ferð hans 
til Jerúsalem, dvöl hans í borginni og loks um dauða hans á krossin- 
um. Þannig gengu og kjarnyrði hans og dæmisögnr mann frá 
mann i, Af þessu sjáum vér að í raun og veru getur ekki verið um 
neina sérstaka höfunda að tala að guðspjöllunum. Guðspjöllin eru 
öll í heild sinni og hvert út af fyrir sig nokkurskonar uppdráttur 
af lífi Krists, safn, er ótalmargir hafa lagt hver sinn skerf t il, en 
þar eð safn þetta hefir ekki verið skrásett fyr, en 30—70 árum ept- 
ir dauða Krist, þá hefir augsýnilega um allan þennan tíma safoast 
heilmjkið hýði utan um hinn sögulega kjarna. Hinir ýmsu atburðir 
í lífi Krists hafaverið færðir 1 breytilegan búning eptir hugmynd- 
um þeirra, er með fóru. Einstöku atriði hafa getað gleymst þvi 
það vitum vér að eptir 40—50 ár er minni manna farið að sljófgast, 
nýjum atriðum hefir verið viðaukið, orðum, setningum og viðburðum 
kanske snúið við meira eður minna. Það gengur svo æfinlega,þegar 
verið er að smíða sögu um eina eður aðra þjóðhotjuna, það verður 
opt mjög erfitt eptir á, að groina að sögupa sjálfa og viðaukann sem 
sögumennirnir hafa bætt inn í hána. 

„Hin fyrstu tvö guðspjöll hafa verið endurbætt optar en 
einu sinni,“ segir Bible of Young Paople. En um hið þriðja segir 
höfundurinn sjálfur í formála sínum, að margir hafi tekið sér fyrir 
hendur, að færa þessa hluti í frásögur," en sjálfur safnar hann sam- 
an, raðar idður og lagar söguna í hendi sér. En hvort rithöfundur 
þessi hafi nú verið Lúkas, eðahvort þeir Matteus og Markús hafi 
skrifað guðspjöll þau, er þeim eru eignuð, eða hvort guðspjöllunum 
hafi verið breitt, eptir að hinn fyrsti rithöundur hafði skrásett þau, 
það eru menn í miklum vafa um og mun að líkindum seint skýr- 
ast. 

Hvað snertir 4. guðspjallið, Jóhannosar-guðspjallið, þá þekkja 
flestir Islendingar til þess, að um það hafa verið og eru enn mjög 
miklar deilur. Það er hið eina guðspjall, sem nokkuð hefir verið 
deilt um á íslenskri tungu, en það þykjast menn vita fyrir víst, að 
Jóhannesar guðspjall og Opinberunarbókin er ekki rituð af sama 
manni. Hafa margir þegar til forna álitið Opinborunarbókina ritaða 
af villumanninum Corinthus. 

Þá er Postulanna-gjörningabók og eru ilestir á því að hún sé 



—74. 


að meiru eður minna leiti samtíningur og eins eru menn í vafa um 
það hvort Lúkas liafi skrifað hana eða einkver annar. 

Svo koma bréf Páls, og eru sumlþeirra vafalaust eldri en guð 
spjöllin,þó að einhver hrot af guðspjöllunum kunni að hafa verið skrif- 
uð; áður. Um mörg þessara bréfa þykjast menn hafa áreiðanlega 
vissu að Páll hafl skrifað þau, en þó eru sum, sem menn eru í mikl- 
uhi.vafa um. í öðru Thessalonikubr. 2. kap. 2. versi má sjá það, að 
þegar á dögum Páls liafa fleiri bréf gengið undir hans nafni,en hann 
hefir viljað kannast við. Ilehreabréfið þykast menn alveg vissir um 
að Páll hafi ekki skrifað. Yísindamenn, sem þcir Baur og Zcller 
telja Pál eigihöfundað fleirum,en 4 bréfum,bréfunum til Rómverja 1. 
og 2. Korinthubréfinu og Galatabrófinu. 

2. Péturs pistil 2. og 3. Jóhannesar pistil, Júdasar pistil og Op- 
inberunarbókina hafa menn lengi verið í miklum vafa um hverir hafi 
ritað. 

Kú kemur til skoðunar, hvernig menn þessir hafi verið, er rit- 
að hafi þessi bréf og bækur og guðspjöll ritningarinnar. Voru þeir 
fullkomnir, heilagir, innblásnir? eða voru þeir upp og ofan eins og 
menn almennt gjörastl Ef dæma skal af ritum þeirra, þá höfðu þeir 
mjög mismunandi hæfilegleika, voru á mjög misjöfnu mcnntunarstigi, 
með mismunandi siðferðislegri þroskun. Þeir sýna alla framrás og 
breytingarstig menntunar Gyðinga um þásund ára tíina. I ri tum sín- 
um sýna þeir allar þær breytingar, sam andi mannins tekur á 1000 
árum. Opt er það, að ein bókin neitar því, sem önnur fullyrðir, 
bannar það, sem önnur býður. 

Sem sýnishorn á því að bókum þessum ber ekki saman má 
taka eitt dæmi af ótal mörgum: 

Sá, sem gjörir náunga sínuru Gjaldið engum illt fyrir illt. 

áverka, honum skal gjöra hið Bórnv. 12., 17. 
sama,sem hann liefir hinum gjört; Slái einhver þig á hægri kinn 

meiðsli, fyrir meiðsli, auga fyrir þína, þá bjóð honum einnig hina. 

auga, tönn fyrir tönn. 3. bók —Ég býð: elskið óvini y.ðar,bless- 

Mós. 24. 19, 20. ið þá, semyður bölva, gjöriðgott 

Auga þitt sjái ekki aumur á þeim sem hata yður, og biðji ð 

honum, líf komi fyrir líf, auga fyrir þeim, sem rógbera yður og 

fyrir auga, tönn fyrir tönn, hönd ofsækja. Matt. ö. 39 og 44. 

fyrir hönd, fótur fyrir fót. 

5. Mós. 19. 20. 



■75— 


MISMUNANDI STIG í G UÐSHUGMYNDINNI. 

Ef vér byrjum á hinum fyrstu bókurn ritningarinnar og lesum 
aptur eptir, þá sjáum vér mikla breyting á bugmyndum Gyðinga um 
G uð. Hinir fyrri rithöfundar gamia Testam. láta Guð ganga ummeð- 
al manna, tala við ]pá, vera búinn líkama eins og maður, hann er látinn 
glíma við einn af feðrunum, ota kálfskjöt og kökur með öðrum (Jakob 
og Abraham). Hann er látinn reyna sig í töfrum við hina aðra Guði, 
hann reiðist, verður afbrýðissamur, iðrast, hann býður mönnum ýms 
svik og pretti, er jafn ófullkominu og maðurinn^er, oða kannske öllti 
ófullkomnari. En eptir því, sem vér komum aptar í ritninguna, fara 
þessar hugmyndir um Guð að smáliverfa, og í seinustu bókum gl. 
Test. eru hugmyndirnar um Guð orðnar miklu veglegri, en framan 
af. I nýja Test. komast þær á hið hæsta' stig hjá Jóhannesi, Páli 
og Kristi; þá loks er farið að birta og dagur rennur, en þó ekki 
til fulls, því á meðan nokkur fordæmingardómur, á meðan nokk- 
urt eilíft víti voíir yfir þjóðum og einstaklingum getur maður 
ekki sagt, að dagur sé runninn, hvað guðshugmyndina snertir. 

(Framhald næst.) 


— Hver, sem leitar Guðs, sem fóður og vinar bann er á réttri leið; 
Imnn veit af hinni styrkjandi og leiðandi hönd föðursins, hann heyr- 
ir hina laðandi kœrleiksríku og aðvarandi rödd hans. Guð kemur til 
hans; hvað þarf hann að óttast? Sjálfur Guð býr í hjarta hans. 


— Gefum gœtur að því, hvernig vér lifum, en látum það ráðaet 
hvernig vér deyjum. 


— Yér þurfum aldrei að óttast dauðann, heldur hitt, hvernig vér verj- 
um lífi voru. 


— Það er ekki satt, að maðurinn af náttúrunni sé svndarinnar barn. 
Af náttúrunni er maðurinn Guðs barn. Fyrir ófullkonileikann og sjúk- 
leika sálarinnar verður hann syndarinnar barn. 


— Ef vér skynsamlega viðurkennum lög Guðs í alheiminum og hlýð- 
um þeim, þá breytum vér réttilega. [Savage.] 



—7 6- 


Jebúsítar í Jerúsalem. 


Þegar farið er að eigna Jósúa ,,.Josúabókina“, þá reka menn 
sig á æði margt, er sýnir það, að hann liafi ekki getað skrifað hana 
fremur, en Móses Mósesbækurnar. Það er þá fyrst að bókin heldur 
áfram eptir dauða hans sjá 24. kap. v. 29, 30—33 og í 31. versinu 
er sagt, að „fsrael þjónaði drðttni meðan Jósúa lifði og þeir öld- 
ungar, sem lengi lifðu eptir hann og séð höfðu allt það, sem drott- 
inn hafði gjört fyrir^fsrael.“ Hér er talað um viðburði, sem áttu 
að hafa skeð löngu eptir daga Jósúa. í 8. kapítula 28. versi, er 
sagt, að „ Jósúa brenndi borgina Ai og gjörði hana að æfínlegri 
grjóthrúgu,sem enn sér merki til og i 29. versinu sama kap. er sagt, 
að menn hafi orpið haug mikinn af grjóti yfir Ai konung, sem þar 
sést enn í dag. Þetta hvorutveggja bendir á að ritarinn standl 
miklu nær oss í tímanum, en Jósúa. —Enn þá ljósara verður það 
þó af 15. kap. 63. versi þar segir: „Jebúsítana, sem í Jerúsalem 
bjuggu gátu Júda niðjar okki útrekið; búa því Jebúsítar ásamt Júda- 
börnum í Jerúsalem til þessa dags.“ Hú er að finnna tíma þann, 
er Jebúsítar og Júda ætt bjó fyrst í Jerúsalem. Borgin hét upp- 
haflega Jehus eða Jebusi og Gyðingar unnu hana ekki fyr, en á 
dögum Davíðs sjá 2. Sam. 5. kap.4—9 v. ogl.Kron. 12.kap. 4. vers. 
Aður er hvergi talað um, að Gyðingar hafi unnið þá borg f enda er 
það einkennilegt, að þeir deyddu hvorki menn, konur eða börn, er 
þeir unnu hana, eins og á dögum Jósúa. Þvi þá mátti segja, að 
þeir dræpu allt, sem „lífsanda dróg.“ Grimmdin sú hin fyrri hefir 
nokkuð verið farin að'sjatna í þeim. Hú hefir Jósúa átt að deyja 
nálægt 1426 fyrir Krist, en Davíð andaðist um 1015 og á hansdög- 
um var borgin Jebús unnin og upp frá því kölluð „Jerúsalem“. 
Látum það hafa verið um 1050 og þá sjáum vér, að bókin getur 
ekki hafa verið rituð fyr, en 411 árum eptir dauða Jósúa. 
Mætti fleira til týna, er sýni það, að bókin er ekki skrifuð af Jósúa. 



—77— 


Athuganir við sköpunarsöguna. 

Framhald. 

IV. 

VERÐI LJÓS. 


Jafnframt, liitahum kom fram enn undraveiðari sköpun—ljós- 
ið. Þegar, er þessi hitagufa fór að dragast saman í þokumökK, þá 
hetir af því staðið birta noKKur, þótt dauf væri í fyrstu, en eptir 
því, sem samdrátturinn varð meiri, og ihnötturinn þéttist, þá varð 
hirtan skærari og skærari, þar til líkami þessi varð, sem kerfi af 
skíuandi stjörnum. I ótölulegar aldaraðir, eptir, að jörðin tók að 
veltast um geyminn, sem sérstakur hnöttur, hefir hún hlotið, að 
skína, sem sól, eins og vér í góðum sjónpípum sjáum, hvernig hin 
skínandi stjörnukerfi veltast í kringum hina afarmiklu sól, Síríus. 
En eptir því, sem jörðin kólnaði, varð þessi langi skínandi dagur 
myrkari og myrkari. Ljósaskiptin—færðust smátt o g smátt yfir hana, 
og voru mínúturnar þar langar, sem þúsundir ára ; en svo féll myrkr- 
ið yfir aptui'. 

Sköpun þessari var ekki lokið á hinum fyrsta degi, hún 
heldur einlægt áfram enn þann dag í dag. Já! meira að segja, 
þegar vér kveikjum á lampanum vorum á kvöldin, þá talar hinn 
skapandi andi, onn hin sömu orðin : „verði ljós“, ekki með hróp- 
andi raustu heldur með hinum þegjandi alheimslögum og er það 
engu að síður guðdómlegt en hið gamla hoð-. Prófessórinn, sem 
skýrir hin stuttu orð með mörgum orðum, og segir oss, hvernig 
hiþnn gjöri kola-agnirnar lýsandi og veldur ljóssveiflum í loptinu, 
en þó getur hann ekki skýrt oss það, hvernig ljósið sé orðið til. Þrátt 
fyrir öll vísindin, er eðli ljóssins á lampanum jafn leyndardómsfullt 
og hið fyrsta ljós í sköpunarsögunni. I hvert skipti, er vér kveikj 
um á ljósi er hið forna kraptaverk sköpunarsögunnar endurtekið. 

Og hvílíkt kraptaverk er það ekki, þegar vér förum um 
það að hugsa. Þessar kola-agnir í gufunni voru smærri, en svo, að 
vér sæjum þær, en á augabragði mynduðu þær ljósið, sendu ljó»- 
strauminn út um gluggann, yfir borgina og gjörðu það sýnilegt í 
mílu^fjarlægð, áður en vér höfðum tíma til að taka hurtu hendina. 
Hvílíkt furðuverk myndi oss eigi finnast þetta, ef vér sæjum það 



—78— 


aðeins einusinni? En þó er það í rauninni miklu undraverðara 
fyrir það, að það endurtekst í livert skipti, sem vér kveikjum á 
eldspítu. 

Skoðum nú sköpunina í stærri stýl. lvola-agnirnar í hinum 
afarmikla hita hins magnetiska- straums, skína með enn þá skærara 
ljósi á rafmagns lampanum, fylla rúmið með ljósi og senda straum- 
inn mílum saman út frá sér. Og ef vér höldum kalkmola í ofsahitanum 
af súr- og vatns-gasi (oxjhydrogen)þá sjáum vór hið gamla krapta- 
verk endurtakast. Loginn er þá að skapa vatn, en í vatns"ufinni 
„sveimar andi Guðs yfir vötnunum“ eins og í hinni gömlu sögu og 
segir enn þá „verði ljós“. Hinn glóandi kalkmoli minnir oss á 
aldirnar eða þær þúsundir ára, er jörðin glóði í hinu mikilfenglega 
oxylujdrogen báli, er skapaði höf jarðarinnar. 

Enn skulum vér atlmga ljósið, eins og það var skapað á hin- 
um fyrri tímum með þrýstingu. Þegar stáli er slegið á tinnu þá 
ílýgur undan neisti og eins er, ef vér sláum steinum tveimur saman. 
En yfir höfði oss snarar hin guðdómlega hönd þyngdarlögntálsins 
loptsteininum að gufuhvolfi voru og kveikir um leið Ijós það er lýsir 
um einar 50 mílur, er steinninn þýtur um loptið. Þegar því ljósin 
lýsa í næturmyrkrinu, þegar loptsteinninn dregur ljóshogann eptir sór 
um gufuhvolfiðjþá eru enn hin gömlu sköpunar orð endurrituð í hinu 
myrka djúpi. 

En nóttin líður og ,,daguriun“ er skapaður. Hin hraðfara jörð 
skríður fram úr myrkri næturinnar. Dagsbrúnin svífur um loptið og 
„greinir ljósið frá myrkrinu" eins og í hinni gönxlu sögu, sólin rennur 
upp og ritar þvert yfir hvert landið á eptii' öðru með gullnu letri orðin 
gömlu „verði ljós“. 

Og hvílíkt Ijós er það eigi ! Calcíum ljósið er í samanburði 
við sólina sem dökkur blettur, því hér er um meiri öfl að ræða, en 
vér getum mælt. Með því að strjúka við eldspítu getum vér -lýst 
upp lítið herbergi, en þrýsting hinnar -skapandi handar þyngd- 
arlögmálsins kveíkir ljós það, er lýsir upp helming jarðar í éinu úr 
feikna mikilli fjarlægð, og það svo vel að þúsund kertaljós á einu 
( borði mundu ekki lýsa eins vel stofu eina. Og þó fær jörðin og 
hnettir þeir allir til samans, er um s61 vora snúast ekki einn millíón- 
asta hluta af ljósi sólar. Dagurinn skín látlaust um rúmið í allar átt- 
ir, milli jarðstjarnanna, og sendir ljósstrauminn langt út í geyminn.1 

Þetta sólarljós er eilíflega ný sköpun. Dagsljós það, er þú les 
bók þína við, var skapað eptir að þú settist niður. Þessi undrakrapt- 
ur var búinn til í sólinni og fluttur 90,000,000 mílna frá henni allt 
að glugga þínum, allt á 8 mínútum. 

Enn þá undraveiðara er það sem vísindin segja oss af brautum 



—79— 


þeim og leiðum er ljósið fari. Yísindamaðurinn se"ir oss frá'geislum 
þess, semjeru furðanlegri en nokkur járnbraut; frá ljósölduhringnum, 
sem er undarlegri en nokkurt vagnhjól; frá hinum endalausu ljóslest- 
um svo ferðraiklum, að þær fara, nærri helming leiðarinnar yfir þvera 
Ameríku, áður en maður goti deplað augunum. Og ekki fara lestir 
þessar einungís hoint frá sólu, heldur kastast þær aptur frá hverjum 
hlut á jörðunni í allar áttir, ein hrautin liggur þvert yfir aðra í óend- 
anlegri flækju, ein lestin gengur í gegnum aðra, í allar áttir, endalaust. 
Eu þó rekst engin lestin á aðra, 02 ekkert hindrar ofsaferð þeirra, 
heldur halda þær jafnhraðan áfram með ljósfarma sína, og að auki 
myndir af öllu sýnilegu innan sjóndeildarhringsins. 

Hér sjáum vór og’ v; enn þá meira furðuverk. Þetta ljós ernokk 
urskonar listasmiður, það dregur nákvæmar myndir af öllu því, er 
það snertir, og sendir þær í allar áttir, ekki hálfgjörðar aðeins, með 
livítum lit og svörtum, heldur með öllum hugsanlegum litum. Því 
að hver geislastafur ljóshogans, hvert hár í þessum ^undra-busta her 
með sér óendanlegt litasafn og hlandar þeim saman. Þannig sendir 
Ijósið í allar áttir hinar marghreyttu mvndir af skýjum, hafi, engi 
hlómum 0 g andlitum.— Meira að segja dregur þær saman í örsmá— 
ar myndir, svo að augað geti gripið allt í senn, en þó svo greini- 
lega, áð vér getum séð manninn hinum megin við gÖtuna og fjallið 
í tteiri mílna fjarlregð alveg í sinnijréttu mvnd. 

Og ekki einungis málar ljósið þessar sí-hvarflandi myndir í 
sjóndeildarhringnum, heldiu' dregur það og upp varanlegar myndir 
fyrir ljósmyndasmiðinn. Þar dregur ljósið líking mannsins áður, en 
myndasmiðurinn getur tekið upp ritblý sitt, tekur mynd af öllu stræt- 
inu svo skjótlega, að fætur skeiðhestanna eru sumir á lopti á mynd- 
inni, og myndir þessar eru nákvæmari en nokkur myndasmiður gæti 
gjört þær. •—Þá er og þolinmæði ljóssins við myndasmíðið aðdáanleg. 
Klukkustundum saman lætur stjörnufræðingurinn neflativ plötu sína 
snúa mót hinum óskíru stjörnuþokum, og lætur svo ljósið draga á 
hana líking þeirra, skírar«og nákvæmar, en eygja má í hinum hestu 
stjörnukíkirum. Þá er og flýtir þess, að taka myndir, undraverður. 
pStjörnufræðingurinn tekur mynd af sólunni á tuttugu-þúsundasta 
parti úr sekúndu,og getr þannig greint margt, er mannlegu auga hefði 
ekki verið mögulegt að ná, þannig vinnur þessi guðdóinlega list 
ýmist hægt og seint, eða með feykilegum hraða og þó með ósegjan- 
legri nákvæmni. 

En þó eru undraverk ljósmyndasmíðisins sem ekkert, í sam- 
anhurði við litmvndirnar, er litmælirinn (spectroscope) sýnir. Þar 
lialda hinir ósýnilegu geislastafir hinum smágjörvu strykum sínum 
alla þessa löngu leið frá sólu til jarðar, og þegjandi skýra þeir frá 
leyndardómunum við hyggingu sólar, af hvaða efni hvin sé gjörð, 
og segja nákvæmlega, með livaða hraða hún snýst um möndul 
sinn. 

Þannig opinberast undraverk ljóssins að deginum til, allt til 
þess, er snúningur jarðar flytur oss á ný inn í skugga næturinnar 
aptur. Og engu minni verða undrin þá, heldur miklu stórkostlegri. 


4 


Sólin baðar þá tungl og jarðstjörnur í geislastraum sínum, s'vo að 
þær skína, sem sólir í hinu dimmbláa djúpi. I liinu fjarlæga kei'fl 
Júpiters getum vér þá greint skugga hnattarins sjálfs og tungla hans, 
og enn lengra í burtu sjáum vér hiinga Satúrnusar, og sýnir þetta 
hvé’rnig sólarljósið verkar allt í gegnum geyminn. Enn kemur ljós- 
ið langt handan yfir jarðstjörnur þessai', frá stjörnum, sem eru rnillí- 
ón-sinnum lengra frá oss, en sólin, og flytur oss enn þá mikilvæg- 
ari fregnir. A þessum undra-öldum ferðast ljósið 100,000 mílur, á 
meðan þú stígur eitt fótmál og hefir verið á leiðinni með þessum ofsa 
liraða, ekki aðeins í 8 mínútur, eins og sólarljósið til vor, heldur ár- 
um og hundruðum jafnvei þúsundum ára saman. Eu á allri þessari 
löngu leið hafir þó þessir smágjörvu geislastafir aldrei gleymt erindi 
sújn, en rita það á sjónpípurnar og litmælirinn svo greinilega, sem 
vér læsum það þvert yfir götuna eða strætið í borginni. Þannig segja 
þeir oss frá samræmi.því, sem ræður í alheiminum, frá því, hvernig 
skapaiinn hitar Upp heimana í öllu hinu óendanlega djúpi rúmsins, og 
hvernig hann enn þá talar . frá miðsól alheimsins til ótölulegra sólna- 
kerfa og mælir sitt hið hátignarfulia sköpunarorð : ,,YERÐI LJOS.“ 

(Framhald næst.) 

• B<)RGA T> hafa „DAGSBRÚN“ I. Yir. 

Jónas Jónsson, Árnes $o,5o. Guðlaugur Magnússon, Árnes, Sþoo. Jón 
Stefánsson, Gimli. §l,oo. Hallson. N.D.: P; Skjöld, $l,oo. Daníel Johnson 
Sl,oo. Guðbr. Eriendsson, $l,oo. G. J. Hallson, $l,oo. John Johnson, 
Gardar $l,oo. Nikulás Þ. Snædal, Seamo $o.5o. Guðný Sigmundsdóttir 
S eam o, $o ,5o. Pái l Palsso n. Seamo $o,25. _ 

fiwy í BÓKV'ERZLUN G.M.THOMPSONS: “©S 

Austri 3. ár, $l-2o Í:fáfold XX. ár, $1.5o Þjóðólfur XLV. ár,$1.5o 
Þjóðviljinn ungi II. ár, Sl,oo. Xorðurljósið VIII, ár, S5cts. Sunn- 
anfari II. ár, $l,oo, I. árá. fæst ef pantað ér. Draupnir I. ár á 8o cents. 
TÍBRÁ, ágættbarna rit eptir Torfliildi Holm, verð 25cts, Sögur og œfln- 
týri á 4o cts. Borgun fyrirfram. Frítt sent með póst m. 

®d^Þjóðvii$aféL bækríiar '9‘L komnar. 

Útsölumenn blaðsins hiðjum vér svo vel gera, að endursenda það af 
blaðinu, sem þeir hafa.eljki von um að seljist. 

Hve nær sem ka ipendur að „Dagsbrún" skipta am bústað, eru þeir 
yinsamlega beðnir að senda skriíiegt skeyti um það til G. M. Tbompson. 

G. M. Thompson, tr „business manager“ og féhirðir ftjrir blaðið. 
Kaupendur snúi sér því tilhans viðvíkjandi afgreiðslu blaðsins og borg 
unfyrir það. Utanáskrift 'til hans er Gi.wli, P. O., Man. Canada. 

„DAGSBRÚX" kftour út einu sinm á mánuði hverjum, verð $1.00 

um árið í Vesturheimi; greiðist fyrir fram-Skrifetofa blaðsins er hja 

Magn. J. Skaptason, Gimli, Man. Canada. 


Prentúð hjá G. M. Thompson — Gimli. 







